Er 


i yg y —_— 


Y Llofruddiaeth 
LLANGEI RNYW. 


HEN WR WEDI I LLADD EI WRAIG 


Hydref 28, 1898, yn Llangernyw, Sir Ddinbych, gwriaeth 
hen wr o'r enw David Davies ymosodiad creulon ar ei 
wraig, Catherine Davies, gyda bwyell. Medrodd y druanes 
gyrhaedd ty cymydog—sef y Gerddi Gleision—lle y dod- 
wyd hi i orwedd ar y settle, ac yr anfonwyd am y meddyg 
a'r heddgeidwad.  Bu:faiw y wraig, a chymerwyd y gwr i'r 
ddalfa. Yn Llys y Trengholydd dygwyd reithfarn o “_ Lo- 
guddiaeth Wirfoddol'' yn ei erbyn, ac yn Llanrwst, o flaen 
yr Ynadon, traddodwyd ef i sefyll ei brawf yn Mrawdlys 
Sir Ddinbych. 

o 


Mae enw Cymru etto 
Dan wawd a duaf lên, 
Mae dwylaw.llofrudd anfad 
Yn maeddu Gwalia Wen ! 
Er uched rhinwedd Cymru, 
Gwladgarwch megis tân, 
Oeir dynion a gweithredoedd ; 
Ddiraddiant Gwlad y Gân. 


Awn 'nawr i blwyf Llangernyw 
Ac i Bryntirion draw, 
Edrychwn i'r gyflafan, 
Ond teimlwn ddirfawr fraw Î 
Canfyddwn D»fydd Davies 
Yn wallgof—ddrwg ei lun, 
Bydd wedi troi yn llofrudd 
YT w anwyl wraig ei hun, 
"A 











2 


Yr wythfed dydd ar rhugain 
_ O Hydref, teimlai radd Ŷ 
'O awydd i'w llofruddio 
Meddyliai am ei lladd, 
Ac fe ddywedai wrthi 
'Rhwyf am dy ladd yn awr, 
A chwiliodd am y fwyell 
Fel rhyw elynol gawr. 


A chyda:braich gyhyrog, 
Ac yn y fwyell gref 
'Ar wecil Oath'rine Davies 
Rhyw ddyrnod roddes ef; 
I I:rd y Gerddi Gleision 
Yn araf symud gaed, íi X 
Ac yno ferorweddodd A 
O dan lifeiriol waed. 


O fewn i'r Gerddi Gleision 
Y cludwyd Oathrine gu, 
I orwedd ar y settle, 
Ac mewn rhyw boenau bu; 
Ei gwned oedd wedi llifo 
Yn drwchus hyd y llawr, 
A'r fwyell yn arddangos 
' Oy gyflafan fawr. 


Dywedai y carcharor— 

Fel o dan feddwol 8prî— 
“Dywedais wrthych, Oatrin, 
Na 'myrwch dim a mi,” 
Peth rhyfedd ydyw meddwl 
Am un o oed mor fawr 
Yn lladd ei wraig â'r fwyell 
O dan archollion mawr. 


Anfonwyd am y meddyg, 
A'r hedd-wâs yno gaed, 


w 


w 


I geisio rhwymo'r clwyfau, 
A'r holl dystioiaeth wnaed ; 

A. thystiodd Cathrine Davies 
Mai ergyd ar ei phen 

A gafodd gyda'r fwyell, 
A'i gwaed oedd trosti'n llen. 


Yn awr fe wnaed cyhuddiad— 
Gwirfoddol lofrudd du 
Y cafwyd Dafydd Davies, 
A mwrddrwr yn ei dŷ, 
A'i gynllun er ysamsedd 
A'i wraig fwriadai ladd, 
O'r penderfyniad hwnw 
Ni fynai newid gradd. 


Beth ydyw r cynwrf heddyw ? 


Fe glywir dirfawr drwst: 
Ond cludo'Dafydd Davies 

I'w dreial yn Llanrwst! 
Ceir yr ynadon yno 

A'r llys yn orlawn iawn, 
A cheir erlynydd medrus 

Yn meddu cymwys ddawn. 


Gwrandawyd tystiolaethau, 
Son am bob archoll hyll, 

Âm erfyn fel;y: fwyell, 
Dangoswyd maiaut a dull; 

Â'r heddwas a'i dystiolaeth 
A'r cyhuddiadau fu 

Er cael ac euog farnu 


' “TŶ gŵr yn llofrudd du, 


Hen wr yn ddeg a thrugain 
A phedair mlwydd yn hŷn, 

O dan rhyw deimlad rhyfedd 
Yn lladd ei wraig ei hun 








4 


Nis gwyddom ni yr achos, 

Ond teimlem dros eu gwawd, 
Efallai mai yr achos 

Oedd ei sefyllfa dlawd. 


'Rol symio pob tystiolaeth 
Mewn modd nad ydoedd well, 
Fe ddygwyd Dafydd Davis 
Yn ol i'w gadarn gell, 
O dan gyhuddiad difrif 
O fod yn llofrudd erch 
I un fu iddo'n briod, 
Bu'n wrthddrych pena 'i serch, 


Ystyriwn, Gymry anwyl, 
A byny gyda phwyll, 

Am ddichell-y diafol 
A'i droion gyda'i dwyll, 

Fe ddichon mai gwallgofrwydd 
Fel sydyn ffit a ddaeth, 

A chyda'r fwyell gadarn 
Anfadwaith dirfawr wnaeth. 


Fe erys y cyhuddiad 
Yn mrawdlys Dinbych draw, 
O gyflwr Dafydd Davies 
Pa beth o hono ddaw ? 
Mae'r gyfraith am ei hawliau 
Cyfiawnder hefyd yw, 
Mae'r farn a'r adgyfodiad 
A manwl gyfraith Duw, 


CREIGYDL, 





y) 





